hb GOLWG 


| i AR , 
| 'WORKHOUSE MERTHYR TYDFIL, 
; ODDIAR 
Y TYLAU HIR, MYNYDD ABERDAR; 
BBF, 
HOLIAD AC ATTEBIAD RHWNG DAU 
GYFAILL. 

| 

| Ar y Mesur, “ Hynod iawn.” 
| 
-*-— _ l.PA beth ys adeilad wy'n weled mor wych, 


Mal castell tarrenog, ardderchog o ddrych; 
4 Ei wyneb ì'r fynwent, a'i dalcen i'r de'— 
| Ai rhyw foneddigion sy'n llon yn y lle? 
Dywed im', dywed im', &c. 


| _ _ 8. Ni wna'r boneddigion, wŷr taerion, eu fai 

FL Ar bwys y mynwentydd, fe genfydd pob rhai, 
] Ond lle i ddyeithriaid, amddifaid, a wnawd, 

| Addewid gysurus, dyledus i dlawd. 
| 

i 


Dyna yw, dyna yw, &c. 


3. A geir yno ddawnsio a thiwnio efo thant? 

A geir yno lawer o bleser i blant ? 

A gaiff yr hen bobol gysonol gu saig, 

Ac ambell i araeth yn yr hen Iaith Gymraeg" 
Dywed im', dywed im', &c. 


we un 








2 


4. Y lle byddo caethder, pa bleser ga'r plant? 
Os bydd fel rhai ED gwel'd eisiau a gânt, 
— Ac attal eu rhiaint o'r fraint a roes Duw, 
Yr 'stad briodasol i foddol gydfyw. 


Dyna'r modd, dyna'r modd, &c. 


b. Pwy wneir yn flaenorwr, u a y lle î 
Ai rhyw ddyn profiadol, naturiol, o'n tre', - 
Ai yntef ryw scholar o Loegr a lysg 
I lanw rhyw swyddau 'gael moethau yn ein mysg? 
Dywed im', dywed im, &c, 


— 6. Y rhataf arferir, neu fynnir i'r fan, 

| Yw'r pen a ga borthi a gweini i'r gwan, 
Dieithryn fynychaf, a'r trechaf. mewn trais, 
-A'r goreu am sci/i, rhaid sylwi, yw'r Sais. 


* Dyna'r modd, dyna'r modd, &g. | 


7. Pan ddelo C'langaua, a'r Gwyliau sy 'w cael, 
A geir yno ferwi a phobi heb ffael, 
Ac ambell i stori i ddifyru'r rhai fo, 
Gan ryw hen ŵr diddan fo a'r cyfan mewn co' 2 
Dywed im', dywed im', &c, 


8. Pwy glywodd am foethau y gwyliau i'w cael, 
Na diod er syccwr i hen-wr fu'n hael ? 
Mewn Gweithiai'n gyffredin amheuthyn nid oes, 
A'r stori heb naws dirion, a'r galon mewn gloes. 
Dyna'r modd, dyna'r modd, &c. 


9. Pan fyddo'r fam dyner, fu syber a syw, 
Ac angau y'nghafael, ar 'madael a'r byw, 











o * 


tw A gaiff hì. alw eì meibion, a'i merched hebdel, 
| A rhoddi y'ngwyddfod ei phriod ífarwei? 
J Dywed im', dywed im', &c. 


0. Mae'r ffarwel fynychaf, mewn lleoedd o'r fath, 
Rhwng .planta'u rhienì »ewn cynni fodd ca'th, 
Ar eu dyfodfa mi. goelia'n ddigel, 

Ac angau yn fendith pan dilyth y del. 
Dyna'r modd, dyna'r modd, &c. 


- 


11.A oes yno lyfrau, a golau i'w gael, 
A phap'rau newyddion, a rhoddion gwŷr hael ? 
Ac ambell gwpanaid, neu wydraid fo wych, 


| 
| 
| 
o 
cb Dywed im', dywed im', &c. 


Pav fyddo'r gwythienau a'u suddiau'n rhy sych? 
"| 12. Y mae'r offeiriadau a'u llyfrau 'mhob llaw, 


A'r peth a bregethir yw'r cysur a ddaw ; 
lo Am roddion ni chlywais—pa beth welais di? 
| Rho glywed yn gwbl dy feddwl i fi. 
Dyna'r modd, dyna'r modd, &c. 


1 19. Yr adar symudant mewn rbyddid ar hyd 
4 Y gelltydd, yn hawddgar a boddgar i'r byd ; 
Ond dyn aflwyddiannus ! mae'n hyspys i ni, ” 
Y Gaethiwir, heb un maint o fraint nag o fri, 
Dyna'r modd, dyna'r modd, &c. 





| 14. Caeth fasnach ddildymir, 2 — o bell; 
Fel gallo dyeithriaid gael gweled byd ar 











4 


Ond, croes i'n hynafiaid, y Whigiaid a wnaeth 
Garcharau i'r tlodion i gyson fyw'n gaeth. 
Dyna'r modd, dyna'r modd, &c. 


15. O'r dyddiau boreuol, agweddol eu gwên, 
Crybwyllir yn gyson am ddynion oedd hên, 
Ond oes pobl Prydain Fawr gywrain mewn gwir, 
Pan fetho i ddyn weithio, mae hono'n rhy hir. 
Dyna'r modd, dyna'r modd, &c. 


16. Yn mynwesau dynion, modd creulon, mae'm cred, 
Fod dirgel ystyriaeth, gelyniaeth ar led ; 
Rhyw amser e welir, rhyfeddir yn fawr 
Os bydd Gweithdy'n annedd gan” mlynedd i 'nawr. 
| Dyna'r modd, dyna'r modd, &c. 


O.C., 1859. _ ÍDRIS DDU â CHEREDIG. 


; ï e “ — “ 
Argraffwyd gan Thomas Howellg, Swyddfa'r Gweithwyr, 
5 Glebeland; Merthyr. 





ï i i ; 
———— ——— —_ 


Y 
ES HR 
kz 


4 


Y 


o — OS 4 





